


- 
પ એકજ ઠટકા માં 
સાત મારખાં 


પુનર્ડથન : ફ્રેયા લિટલડેલ 
ચિત્ર : જેક કેન્ટ 








સ્ટ 


એક સમય ની વાત છે, એક ઠીંગણો દરજી હતો. એક દિવસ એ પાઉં ઉપર 
મુરબ્બો લગાવી ને ખાઈ રહ્યો હતો. અચાનક એણે જોયું કે માખીઓ 
એના મુરબ્બા તરફ આવી રહી હતી. 


"ભીનભીન," માખીઓ બણબણવા લાગી. 
પ! અહીં કોણે બોલાવી છે?" દરજી એ કહ્યું. "આ મુરબ્બો મારે માટે 


"ભીનભીન, ભીનભીન," માખીઓ બોલી. 
"ચાલો ભાગો અહોંથી," દરજી એ નારાજ થઈ ને કહ્યું. 
"ભીંનનનનભીંનનનન!" માખીઓ બણબણતી રહી. 





"હવે તમે જો ઈ લ્યો," દરજી એ સખ્તા ઈ થી કહ્યું. 
અને ફટાક! 
એણે માખીઓ પર ઝાડુ થી હટકો માર્યો. 





એણે એક જ વારમાં સાત માખીઓ નો ખાત્મો કરી 
નાખ્યો હતો. 


ઓણે ગણતરી કરી. 
"એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત!" 


"વાહ! હું કેટલો બહાદુર છું!" દરજી ફુલાઈ ને ફાળકો 
થઈ ગયો. 


"આ વાત તો આખી દુનિયા ને જણાવવી જોઈએ." 
એટલે એણે પોતા માટે એક પટ્ટો બનાવ્યો. 
એના પર મોટા અક્ષરો માં સિલાઈ થી લપ્યું : 
એક જ ફટકામાં સાત મારખાં 









ર 


ધરજીએ કમર પર પટ્ટો બાંધ્યો. દ દ્ધ 


"હવે હું દુનિયા ને મારી બહાદુરી ના કારનામા ની વાત 
કરવા પૂરી રીતે તૈયાર છું!" 


એના ખિસ્સા માં દરજી એ સફેદ પનીર નો એક ટુકડો 
મુક્યો. 


ઘર ના ઉંબરા માં એક પક્ષી બેઠું હતું. એણે એને પણ 
એના ખિસ્સામાં મૂકી દોધું. 


અને સડક પર ચાલવા લાગ્યો. 







ત્યાં ઉપર એક મોટો રાક્ષસ બેઠી હતો. 


"સલામ રાક્ષસ," ઠોંગણ। દરજી એ કહં. "હું 
દુનિયા ને એ બતાવવા જઈ રહ્યો છું કે હું કેટલો 
બહાદુર છું. શું તુંપણ મારી સાથે આવવા 
ચાહીશ?' 

"હો! હો! હો!" દાનવ દિલ ખોલી ને હસ્યો. 


"તું એક નાનો-એવો બેવકૂફ માનવ છે." 





ચાલતા-ચાલતા એક પહાડી સુધી પહોંચ્યો અને ઠેઠ 
ઉપર સુધી ચઢી ગયો. 








"હું નાનો-એવો ભલે છું," દરજી બોલ્યો, "પણ મારા પટ્ટા કક 
ને તો જરા જો." 
"ઓક્જ... ફટકા... માં... સાત... માર... પપાં' 


દાનવે અક્ષર જોડી-જોડી ને વાંચ્યા.  પઅનેઆના વિષે તારો શું વિચાર છે?" દાનવે 
(એણે વિચાર્યું કે આ નાના-એવા માણસે સાત માણસો પૂછ્યું. 

ને એક જ હટકા માં મારી નાખ્યા હતા. એને માખીઓ એણે એક પથ્થર ઉઠાવ્યો અને એને એટલો 
વિષે ખબર ન હતી.) ઉપર ઉછાળ્યો કે દરજી ને એ બહુ મુશ્કેલી થી 
"ઠીક છે," દાનવે કહ્યું. દેખાયો. 


"ફેંક્યો તો તેં સરસ છે," દરજી એ વખાણ કર્યા. 


"પણ એ જમીન પર પાછો આવીને પડયો. હું 
મારો પથ્થર એટલો ઉપર ઠૅકોશ કે એ પાછો 
ક્યારેય આવશે જ નહીં." 


ધરજી એ એના ખિસ્સામાં થી પક્ષી કાઢ્યું અને 
એને હવા માં ઉછાળ્યું. પક્ષી તો ઉપર ઉડયું... 
ઉપર... ઔર ઉપર.... અને આકાશ માં ઓઝલ 
થઈ ગયું. 


"પણ શું તું આ કરી શકે છે?" 


દાનવે એક મોટો સકેદ પથ્થર ઉઠાવ્યો અને એને 
એટલા જોરથી ધબાવ્યો કે એમાંથી પાણી ટપકવા 
લાગ્યું. 


દરજી એ એના ખિસ્સા માં થી પનીર નો ટુકડો કાઢ્યો 
અને એને ત્યાં સુધી દબાવ્યો જ્યાં સુધી એમાંથી પાણી 
ન નીકળ્યું. 








૧૨ ૫૨% 5 










"હંમમમમમ," દાનવ બોલ્યો. 


શું આ વૃક્ષ ને ઊચકવામાં મારી મદદ કરી શકે છે?" 
"આ તો બહુ સહેલું છે," દરજી તુરંત બોલ્યો. 


મ કર તું એના થડ ને ઉપાડ, હું ડાળીઓ ને ઉઠાવું 


"ઠીક છે," દાનવ માની ગયો. 
એણે થડને એના ખભાપર રાપ્યું. 


"તું છે વામણો પણ કોઈ રાક્ષસ જેટલો જ બળવાન છે. 






ધરજી ઠેકડો મારીને ડાળ પર ચઢી ગયો. 


અને દાનવ આપા વૃક્ષ ને, અને અજાણત। દરજી ને 
પણ, ઉપાડીને ચાલવા લાગ્યો. 


ઠીંગણા દરજી માટે આ સઠર આરામદેહ હતી. 
ઓએ આખે રસ્તે સિટી વગાડતો રહ્યો. 


પણ દાનવ થાકો ગયો. 

"સંભાળજે!" એણે ઠેકાણે પહોંચી ને કહ્યું. 

"હું ઝાડ ને ખભ। પરથી ઉતારું છું." 

ધરજી તરત જમીન પર કૂદી ગયો. 

એણે નાટક એવું કર્યું જાણે ડાળીઓ ને ઉપાડી હોય. 
"શું થયું દાનવ ભાઈ?" એણે પૂછ્યું. 

"એટલા નાના ઝાડને ઉપાડો ને થાકો ગયા?" 

અહીં દાનવ નો શ્વાસ ફૂલી ગયો હતો. 


જો તું...એટલો બહાદુર...અને તાકાતવર છે...," દાનવે કહ્યું, "તો હું 
તને...પડકાર આપું છું...કે તું મારી સાથે...મારી ગુક્ા...માં ચાલ. ત્યાં 
બીજા દાનવ...પણ ભરેલા છે." 


"કેમ નહીં," બટકો દરજી ડર્યા વગર બોલ્યો. 
બંને ચાલી નીકળ્યા. 





જલ્દો તેઓ ગુફા માં આવી પહોંચ્યા. 


અંદર છ દાનવ તાપણાં ડરતે બેઠા હતા. દરેક 
અડધી-અડધી ગાય ને મજે થી ચાવી રહ્યા હતા. 


“/0/ કક 
ક 















"કેટલી સરસ જગ્યા છે તારી!" દરજી એ કહ્યું. 
"મારા ઘર કરતા ઘણી મોટી છે." 


"આ અમારું ઘર છે," દાનવે કહ્યું. "અમે અહીં બહુ ખુશ 
છીએ. તું થાકી ગયો હોઈશ. તું આ પલંગ પર આરામ થી 
સૂઈ કેમ નથી જતો?' 


"આભાર," દરજી એ કહ્યું. 








પણ પલંગ દરજી માટે બહુ મોટો હતો. 


એટલે જયારે દાનવ એને જોઈ નહોતા રહ્યા ત્યારે એ 
ચુપચાપ ઉઠયો. 


અને ગુફા ના એક ખૂણા માં જઈને સૂઈ ગયો. 

















અડધી રાતે દાનવો એ વિચાર્યું કે દરજી હવે પવંગ 
માં ગાઢ નિદ્રા માં હશે. 


બધા દાનવો એ પોત-પોતાની ગદા ઉપાડી અને 
પલંગ ને વાર કરી-કરીને ટુકડે-ટુકડા કરી નાખ્યો. 


"આ લો," દાનવો એ કહ્યું. 


"એક જ ફટકા માં સાત માર ખાં નું કામ તમામ 
થઇ ગયુ." 


બીજે ધ્વસે વહેલી સવારે સાતે દાનવો શિકારની શોધમાં 
ગુફા માં થી નીકળી જંગલ માં ગયા. 


થોડી વાર માં એમણે કોઈ ને સીટી પર ધૂન વગાડતા 
સાંભળ્યો. ઝૂકી ને નીચે જોયું તો ઠીંગણો દરજી દેખાયો. 








"અરે આ તો મરેલો હોવો જોઈએ!" એક દાનવે રાડ પાડી. 
"એ આપણો ખાત્મો કરવા આવ્યો છે!" બીજા એ બૂમ પાડી. 
અને બધા દાનવો જીવ બચાવવા બને એટલી ત્વરા થી ભાગી નીકળ્યા. 














રાજા ના પહેરેદારો એ એને ભર ઊધ માં સુતા જોયો. 
એણે એના પટ્ટા પર લખેલા શબ્દો વાંચ્યા 
એકજ ફટકામાં સાત મારપાં 


(એમણે વિચાર્યું કે આ માણસે સાત લોકો ને માર્યા છે. 
એમને માખીઓ વિષે ખબર ન હતી.) 


"જરૂર આ બહાદુર વ્યક્તિ છે," એ બોલ્યા. "ચાલો 
એને રાજા પાસે લઈ જઇયે." 


નજ 


ઠીંગણો ધરજી એના રસ્તે આગળ ચાલ્યો. એ 
જગલ માંથી નીકળી આગળ ચાલતો ગયો, અને 
રાજા ના બગીચા માં પહોંચ્યો. 


"આરામ કરવા માટે આ સારી જગ્યા છે," એણે 
વિચાર્યું. અને એક ઝાડની છાયા માં એ લાંબો 
થયો અને એને ઊઘ આવી ગઈ. 


એમણે દરજી ને જગાવ્યો અને રાજા 
પાસે લઈ ગયા. 


"હું તમારી શું સેવા કરી શકું છું," દરજી 
એ રાજા ને અધબ થી પૂછ્યું. 

"જંગલ માં મારું જે ઝૂપડું છે, એની પાસે 
એક ખૂંખાર જગલી સૂવર છે," રાજા એ 
કહ્યું. 

"ઓણે મારા ત્રણ પહેરેદારો ને મારી 
નાખ્યા છે. શું તું એને પકડી શકોશ?' 


"મને લાગે છે કે એ હું કરી શકીશ," 
ધરજી એ જવાબ આપ્યો. 














"જો તું આ કરી શકે...અને બે બીજા 
કામ પણ કરી શકે," રાજા એ કહ્યું, 
"તો હું મારું અડધું રાજ્ય તને આપી 
ધઈશ અને મારી પુત્રી સાથે તારા 
લગન કરાવી દઈશ.' 


રાજકુમારી એના પિંતા પાસે જ ઉભી 
હતી. એણે બટકા દરજી ને જોઈ ને 
સ્મિત કર્યું. 


ધરજી એ પણ એને જોઈનેમાં 
મલકાવ્યું. 


"બેશક હું કરી શકોશ!" દરજી એ 
કહ્યું. 
અને એ જગલ તરફ ચાલી નીકળ્યો. 







પ. ું ક નકર ક મિ રઇ 
દ્ર 7 કકક 5 દરજી બારી માં થી બહાર કૂદી ગયો, 
પ ન િ રે. 7 અને દોડી ને બીજી બાજુ આવીને એણે 
જંગલ માં બનેલા એ નાના ઝૂપડા પાસે 7 સડ ટ દરવાજો બંધ કરી દોધો. 
દ. ન 
હતુ અન ખૂ / ન દરજી સીટી વગાડતો રાજા ને ખબર 


અને એના મોટા દાંત બહુ તીઠ્દણ હતા. ત 
દ કરવા પાછો ફર્યો. 
/ 


બટકા દરજી ને જોઈ ને સૂવર એના 


તરક દોડયું. એનો પીછી કરતા એ દ 
એની પાછળ-પાછળ ઝૂપડા માં ઘુસી હિ હાટ ક હટ ફક ન્ટ 
આવ્યું. દ જ ક ટે 











"મેં એ જંગલી સૂવર ને પકડી લીધું છે," દરજી એ 
ખબર આપ્યા. 


"તમે તમારા પહેરેદારો ને મોકલી એને મારી શકો 
છો. મારે જે બીજું કામ કરવાનું છે, એ ભલા શું છે?' 


"મારા જંગલ માં એક શૃંગાશ્ચ (યુનિકોર્ન) છે. એણે 
એના શીંગડા થી મારા પાંચ પહેરેદારો ને ઘાયલ 
ક્યાં છે. શું તું એને પકડી શકોશ?" 


"બેશક પકડી શકીશ," દરજી એ જવાબ આપ્યો. 
એણે એક કુહાડી અને દોરડું લીધા અને જંગલ 
તરડ ચાલી નીકળ્યો. 





જલ્દી એણે શૃંગાશ્ચવ ને જોયો, અને 
શુંગાશ્ચે એને. 


શુંગાશ્ચ હુમલો કરવા તેયાર હતો. 







બટકો દરજી હલ્યા વગર એની જગ્યા એ 
ઉભો રહ્યો, જ્યાં સુધી શુંગાશ્વ એની 
પાસે ન આવી ગયો. 


પછી એ સ્ફૂર્તિથી એક ઝાડના થડ 
પાછળ સરકી ગયો. શૃંગાશ્ચ નું શિંગડું 
એ ઝાડના થડમાં ફસાઈ ગયું. 
બટકા દરજી એ શંગાશ્ચ ના ગળામાં 
દોરડું બાંધ્યું. કુહાડી ની મદદ થી 
શીંગડા ને થડમાં થી કાઢી લીધું. 


30) 





















એણે સિટી માં એક ધૂન વગાડી અને શૃંગાશ્ચ ને રાજા 
પાસે લઈ ગયો. 


"આ રહ્યો શૃંગાશ્ચ," બટકા દરજી એ કહ્યું. "એ ત્રીજું 
કામ શું છે, જે મારે કરવાનું છે?" 


"આખરી કામ સૌથી મુશ્કેલ છે," રાજા એ કહ્યું. 


"નદી પાસે બે દાનવ છે. જે પણ એની સામે જાય છે 
પ એ મારી નાખે છે. શું તું એ દાનવો ને મારી શકે 
2! 


"બેશક મારી શકું છું!" દરજી એ જવાબ આપ્યો. 
અને એ નદી તરક ચાલી નીકળ્યો. 








દરજીએ એના ખિસ્સા માં પથ્થર ભર્યા. 
એ સ્ફૂર્તિ થી ઝાડ પર ચઢી ગયો. 


પછી એણે એક ઊઘતા દાનવ ના માથા પર પથ્થર 
હૅક્યા. 


એને બંને દાનવ એક ઝાડ નીચે મળ્યા. 
બંને ગાઢ નિદ્રા માં હતા અને નસકોરા બોલાવી રહ્યા હતા. 
"ખરરરરર' 





એ દાનવ ચોંકી ને જાગ્યો અને 
એણે એના સાથી ને એક ધોલ 


જમાવી. 


"તું મને કેમ મારે છે?" એણે 
જાણવા ચાદ્યું. 


"મેં નથી માર્યું. તું સ્વષ્તું જોઇ 
રહ્યો હોઈશ," બીજાએ કહ્યું. 


અને બંને પાછા સૂઈ ગયા. 





હવે દરજી એ બીજા દાનવ ના માથા પર પથ્થર વરસાવ્યા. 
એ પણ ચોંકી ને જાગ્યો અને બૂમ પાડો. 

"મને માર નહીં.' 

"મેં તને નથી માર્યો!" પહેલા દાનવે કહ્યું. 

"આ વખતે તું સ્વપ્તું જોઈ રહ્યો છે." 

બંને પાછા સૂઈ ગયા. 

આ વખતે દરજી એ બંને દાનવો ના માથા પર પથ્થર કૅક્યા. 
જેટલા જોર થી કૅકી શકે એટલો ધમ લગાવીને. 


૨ ત ર 


ડક 












બંને દાનવ જાગ્યા અને ગુસ્સા થી ઝૂ 
આપસમાંલડવા લાગ્યા. એએટલા ક ત 
ગુસ્સા માં હતા કે એમણે ઝાડ ઉખાડી ” 
નાખ્યા. એ એક-બીજા પર ઝાડથી 
પ્રહાર કરવા લાગ્યા. એ મારા-મારી 
કરતા રહ્યા અને છેવટે બંને મરી ને 


જમીન પર પડી ગયા. જ 











પછી વામન ધ્ર્જી ને અડધા રાજ્ય નો 
રાજા બનાવવામાં આવ્યો. 


દરજી એ સિટી થી ધૂન વગાડી અને રાજા ને ખુશખબર 
સંભળાવવા ચાલી નીકળ્યો. 


"મેં કરી દેખાડ્યું!" એણે ઘોષણ। ડરી. 


"દાનવ મરી ચુક્યા છે. તમારા પહેરેદારો ને મોકલી એને દકન 
કરાવી ધો." 


"તું તો સાચે જ બહુ બહાદુર છે!" રાજા એ ખુશી થી કહ્યું. 
"તમારો વાયદો યાદ છે ને તમને?" દરજી એ જાણવા ચાદ્યું. 
"મને યાદ છે," રાજા એ ડહ્યું. 

પછી એક શાનદાર ઉજાણી કરવામાં આવી. 
રાજકુમારી અને દરજી ના લગન કરવામાં આવ્યા. 





ધરજી એનો મુગટ હંમેશા પહેરી રાખતો. 
અને એનો પટ્ટો પણ, જેના પર લપ્યું હતું 
એકજ ફટકામાં સાત મારખાં 


વામણો, પણ બહાદુર! સમાપ્ 





